HUDUBAR 
JUMA'A 


GABATARWAR BABBAN 
MALAMI DAKTA 


ABDULMUHSIN DAN 
MUHAMMAD ALKASIM 


LIMAMI KUMA MAI HUDUBA 
A MASALLACIN ANNABI MAI DARAJA 


TAKEN HUDUBAR 


KARSHEN WATAN RAMADAN 


@ a-algasim.com 


KARSHEN WATA 1 


KARSHEN WATA” 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna gode 
Masa, kuma muna neman taimakonSa, kuma muna 
neman gafararSa, kuma muna neman tsarin Allah daga 
sharrukan kawunanmu da kuma munanan ayukkanmu, 
duk wanda Allah Ya shiryar dashi to babu mai batar 
dashi, kuma duk wanda Ya batar to babu mai shiryar 
dashi, kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya 
sai Allah Shi kadai ba Shida abokin tarayya, kuma ina 
shaidawa cewa Annabinmu Muhammad bawanSa ne 
kuma manzonSa ne, Allah Yayi dadin yabo a gare shi da 
iyalansa da kuma sahabbansa, kuma Yayi aminci aminci 
mai yawa. 


Amma ba'adu™ kuji tsoron Allah ya ku bayin Allah 
hakikanin jin tsoronSa, kuma ku Кіуауе Shi a cikin boye 
da kuma ganawa. 


Ayyuhal Muslimin”: Musulmai sunyi bankwana da 
wani yayi wanda yake cike da albarkoki, madalla da 
wadanda suka rabauta a cikinsa, kuma lallai su godema 
Allah a kan saukaka aikin biyayya a cikinsa, Кита lallai 
su cigaba da aikin kyautatawa, kuma lallai su cigaba da 


(1) Ап gabatar da wannan hudubar пе гапаг Juma‘a, daya ga 


watan shawwal, shekara ta dubu daya da dari hudu da arba`in da 
hudu bayan Hijra, a masallacin Annabi. 

(2) Bayan haka; Ana kawo ta ne domin dora zance, bayan 
gabatarwa da shimfida. 

(3) Ya ku Musulmai. 


a-alqasim.com 


2 KARSHEN WATA 


farin ciki da yalwatacciyar falalar Allah a garesu, Allah 
wanda sha'aninSa ya girmama Ya се: 


Кое ағас А 5л 5 ail ре мы» 


((Ка се "Da falalar Allah da rahamarSa Sai su уі 
farin ciki da wannan" Shi ne mafi alkhairi daga abin da 
suke tarawa)) | Yunus: 58], Ibnu Khatheer -Allah Ya 
jikansa- ya ce: ((wato: suyi farinciki da wannan da yazo 
masu daga Allah, па shiriya da kuma addini na gaskiya, 
lallai shine abinda уай dacewa da zasuyi farin ciki dashi 
sama da abinda suke tarawa na tarkacen duniya da 
abinda ke cikinta na fure mai Karewa mai tafiya babu 
makawa)). 


Kuma mafi alkhairin mutane shine wanda ya rayar 
da rayuwarsa da ayyuka na gari, yabo da aminci su 
tabbata a gare shi- ya ce: «Mafi alkhairin mutane shine 
wanda rayuwarsa ќа tsawaita, ayyukansa suka 
kyautata» [At-tirmizi ya ruwaito shi], kuma yana daga 
cikin alamar karbar aiki na gari: cigaba da aikin biyayya 
da kuma Kari a cikinsa, Allah Madaukaki Ya ce: 


6 ERG aA ДЫ» 


(Kuma wadanda da suka némi shiryuwa Allah Ya 
Kara masu shiriya kuma Ya ba su sakamakon taKawarsu)) 
[Muhammad: 17]. 


Kuma tsayuwa akan aikin biyayya yana daga cikin 
siffofin bayin Allah muminai, Allah Mai buwaya da 
girma Ya ce: 


a-alqasim.com 


KARSHEN WATA 3 


Sia zadi 2442 ОСА АРЫУ ARINE] 1982015)» 
dates SHEN ЗАЧ 


((Lallai wadanda da suka ce "Ubangijinmu Shi ne 
Allah" ѕа'ап nan suka daidaitu mala'iku па sassauka 
zuwa garesu а suna се masu "Kada ku ji tsoro kuma 
kada ku yi bakin ciki kuma ku yi bushara da Aljannah 
wacce kun kasance ana уі maku alkawari аа ita)). 
[Fussilat: 30], kuma Allah Ya umurci AnnabinSa -yabo 
da amincin Allah su tabbata a gare shi- da muminai da 
dai-daito, kuma ya kwadaitar dasu kan lazimtarsa, sai 
Allah Mai tsarki Ya ce: 


басо 2 222 25» 


((Sai Ка daidaitu Катаг yadda aka umurce ka kai da 
wadanda suka tuba tare da kai)) (Hudu: 112], kuma shi 
mabudin alkhairai ne, Allah Mai 177а da girma Ya се: 


8% ТС ж „2 у Ау ДЕ | үс М9» 
((Kuma da sun tsayu sõsai а Кап hanya аа lallai 
Mun shayar da su ruwa mai yawa)) [Aljinni: 16]. 


Kuma idan musulmi ya kammala wani aiki na gari, 
to yaji tsoron rashin karbarsa, Allah Mai buwaya da 
girma Ya ce: 


((Abin sani dai Allah Yana Кагба daga masu 
takawa ne)) [Al-ma'idah: 27], Aliyyu -Allah Ya уагда 


a-alqasim.com 


4 KARSHEN WATA 


dashi- ya ce: <Ku kasance kumfi maida hankali ga karbar 
aiki дага gareku sama da yin aikin». 


Kuma mumini yana hada tsakanin kyautatawa da 
tsoro, halinsa kamar yadda Wanda tsarki ya tabbata а 
gare Shi Ya ce: 


ено Я озо» 

((Da wadanda Ке bayar da abin da suka bayar alhali 
kuwa zukatansu suna tsOrace dOmin suna komawa zuwa 
ga Ubangiyjinsu)) [Al-muminun: 60], Nana Aisha -Allah 
Ya уагда da ita- їа се: «Ya Manzon Allah, sune wadanda 
ke shan giya suke sata? Yace: A'a yake ‘yar Siddiku, sai 
dai sune wadanda suke azumi suke sallah suke sadaka, 
kuma su suna tsoron kada а кагба masu, 


Коо асрау 
((Wadancan suna gaggawar tsére а cikin ayyukan 


alkhairi kuwa su zuwa gare su masu rige-rige пе)) [AI- 
muminun: 61]» [At-tirmizi уа ruwaito shi]. 


Kuma idan mai aiki yayi fatan alkhairi da cewa an 
Кагбі aikinsa, to уа) tsoron bacinsa ta dalilin takama 
dashi, domin takama da aiki aminta ne daga makircin 
Allah, da kuma gazawa a cikin aiki, da kuma mance 
zunubai, Ibnu Mas'ud —Allah Ya yarda da shi- ya ce: 
«Halaka tana cikin abu biyu: fidda rai da takama ». 


Kuma zakariyya -aminci ya tabbata a gare shi- da 
iyalansa tare da biyayyarsu ga Allah da rokonsu gare Shi, 
sun kasance suna tsoranSa Madaukaki, sai Yayi yabo 
gare su da fadinSa: 


a-alqasim.com 


KARSHEN WATA 5 


ee <-үт dee, coe HW. > 95 2,6 „32 
Kai PEIN a E KA b 
ЖҒЛЫСРАР; 
ла ы وكاوأ‎ 
((Lallai ne sù sun kasance suna tsére zuwa ga 
ayyukan alkhairi Kuma suna kiran Mu a kan kwadayi da 
fargaba kuma sun kasance mãsu tsoro ne gare Mu)) [AI- 


anbiya:90], Abul Aliya -Allah Ya jikansa- yace: «wato: 
suna masu tsoro». 


Kuma shi takama ana kawar dashi пе; da ikirari da 
aikata laifi da kuma gazawa wajen aiki na gari, kuma da 
tuna niimomin Allah, da kuma tsoron gushewar 
111110111 a yayin tozarta godewa, da kuma addu'ar 
kiyaye aiki na gari, da neman gafara da yarda. 


Kuma yana daga falalar Allah kasancewar kofar 
biyayya a bude take a dukkan shekara, kuma Allah ana 
Баша maSa a kowane lokaci. 


Kuma aikin mumini bashida wani lokaci na Karewa 


kafin mutuwa ba, Wanda tsarki ya tabbata a gare Shi Ya 
се: 


((Kuma Ка bautama Ubangijinka har mutuwa ta zo 
maka)) [Alhiyir: 99], Ancema Imam Ahmad -Allah Ya 
jikansa-: «Yaushe пе lokacin hutu? Yace: yayin dora 
Kafar farko a cikin aljannah». 


Musulmi yana yawaita biyayya 01011111 42 
su karu а lahira, kuma yana daga falalar Allah ga 
bayinSa: kasantuwar ayukka nagari da suke cikin watan 


a-alqasim.com 


6 KARSHEN WATA 


Ramadana dawwamammu ne tsawon shekara; misali shi 
karatun Alkur'ani abin yin umurni dashi ne a bisa 
dawwama, haka пап tsayuwar dare ап shar'anta shi a 
cikin kowane dare, shi kuma zikiri babu rayuwa ga 
zuciya sai dashi, kuma ita sadaka kofa ce budaddiya, 
kuma addu'a babu wadatuwa daga gare shi a kowone 
lokaci. 


Kuma yana daga cikin ababen da Allah Yake 
sonsu: Dawwamuwa kan aiki nagari koda kadan ne, 
Annabi -Allah Ya yarda da shi- ya ce: <Mafi soyuwar 
ayukka zuwa ga Allah shine mafi dawwamuwarsu 
koda sun zama kadan ne» [Bukhari da Muslim suka 
ruwaito shi], Annawawi -Allah Ya jikansa- уа се: «Dan 
kadan dawwamamme yafi alkhairi sama da mai yawa 
уапкакке; saboda da dawwamuwar kadan пе aiki 
biyayya zai dawwamu da zikiri da jin sa ido na Allah da 
niyyah da ikhlasi, da fuskantar Mahalicci Wanda tsarki 
ya tabbata a gare Shi kuma Ya daukaka, kuma dan kadan 
madawwamme yana уіп yabanya ta yadda zai Karu fiye 
da mai yawa mai yankewa nunkin-banunki mai yawa». 


Wa ba'adu Ayyuhal Muslimiin:” 


Kuyi murna da eidinku domin fatan Кагбаг 
ayukkanku, kuma Ки shigar da farin ciki cikinsa a 
kawunanku da iyalanku, kuma ku sanya farin cikinku da 
eidi ya aboci tsoron Allah da Kankan da kai gare Shi, 
kuma ku kiyayi ku wuce iyakar -a eidi da waninsa- 
abinda Allah Ya iyakance maku, sai ku rushe abinda 
kuka gina a Ramadana, domin Ubangijin Ramadana 


(1) Bayan haka, Ya ku Musulmai. 
a-alqasim.com 


KARSHEN WATA 7 


Shine Ubangijin sauran watanni da shekaru, kuma ya 
kasance а fuskokinku a eidi da waninsa akwai hasken 
biyayya da siffar bauta, Aliyyu —Allah Ya уагда da shi- 
ya се: «Duk ranar da Бати sabama Allah а cikinsa to shi 
eidinmu ne». 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jafaffe 
2 bays. soe WANG АЗА УА) 1 HH 2 AZ Z 1 н 2 5» 
6 Dic BI Eo ytd аа ech 


((Wanda ya aikata aiki па Kwarai daga namiji ko kuma 
mace alhali yana mtimini to hakika to tabbas Zamu rayar 
da shi rayuwa mai dadi Kuma hakika Zamu $аКа masu 
ladarsu da mafi kyawun abin da suka kasance suna 
aikatawa)) [An-nahli: 97]. 


Allah yayi min albarka tare da ku cikin Alkur'ani mai 
girma... 


“к 


E 


a-algasim.com 


8 KARSHEN WATA 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo su tabbata ga Allah bisa kyautatawarSa, 
kuma godiya ta tabbata a gare Shi bisa datarwarSa da 
kyautarSa, kuma ina shaidawa babu abin bautawa da 
gaskiya sai Allah Shi kadai baShi da abokin tarayya ina 
mai 511112122 alamarinsa, kuma ma shaidawa 
Annabinmu Muhammad bawanSa ne kuma ManzonSa 
ne, yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi da 
tyalansa da sahabbansa, da kuma dadin aminci mai yawa. 


Ayyuhal Muslimin”: 


Idan azumin a cikin watan Ramadana уа tafi, to 
azumi shar'antacce ne a cikin wasunsa na watanni, to 
bibiyi azumin ramadana da azumin kwana shida na 
shawwal, Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata a 
gare shi- yace: «Wanda ya azumci Ramadana sannan 
yabi bayansa da kwana shida daga shawwal, zai 
kasance kamar azumin shekara ne» [Muslim ya 
ruwaito shi], kuma zai kasance kamar azumin shekara ne 
saboda lada guda ana nunkashi da goma makamancinsa, 
Ramadana daidai wata goma, azumin kwana shida kuma 
daidai wata biyu. 


Kuma Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata a 
gare shi- ya sunnanta azumtar ranakun Litinin da 
Alhamis, kuma yace: «Wadannan ranaku biyu ne da ake 
bijirto da ayyuka а cikinsu ga Ubangijin talikai, kuma ni 
inaso a bijirto da aikina alhali ina azumi» [Ahmad ya 
ruwaito shi]. 


(1) Ya ku Musulmai. 
a-alqasim.com 


KARSHEN WATA 9 


Kuma Annabi -yabo da amincin su tabbata a gare shi- 
yayi wasiyya ga Abu Hurairah -Allah Ya yarda dashi- da 
azumtar kwana uku daga kowane wata [Bukhari da 
Muslim suka ruwaito shi|, kuma yace: <Azumin watan 
hakuri —wato: Ramadana-, da kuma kwanaki uku 
Чага kowane wata; shine azumin shekara» [Ahmad ya 
ruwaito shi|. 


Kuma idan aka bude wata kofa ta alkhairi to kayi 
rigaye zuwa gare ta, domin kofofi ba'a bude su na har 
abada. 


Sa'annan ku sani lallai Allah Ya umurce ku da yin 
salati da sallama ga AnnabinSa... 


a-alqasim.com 


еле 


@ a-algasim.com 


